KAR A YI 
KARYA! 


Don haka ku kawar da karya, 
kowa ya fada wa makwabcinsa gaskiya: 
gama mu gabobin juna ne. 
Afisawa 4:25 


p MD 


Kada ka yi shaidar zur a kan makwabcinka. FITOWA 20:16 


Wadanda suke lura da abubuwan banza na karya sun rabu da 
jinkansu. YUNANA 2:8 


Kada ka saka wa mutum mugunta da mugunta. Ku ba da abubuwa 
masu gaskiya a gaban dukan mutane. Mu yi tafiya da gaskiya, 
kamar yadda ake yi da rana; Ba cikin hargitsi da shaye-shaye ba, 
ba cikin shagala da fasikanci ba, ba cikin husuma da hassada ba. 
Romawa 12:17; 13:13 


Tana ba da gaskiya, ba a gaban Ubangiji kadai ba, har ma a 
gaban mutane. 2 Korintiyawa 8:21 


A karshe, 'yan'uwa, kowane abu na gaskiya, kowane abu na 
gaskiya ... ku yi tunani a kan wadannan abubuwa. Filibiyawa 4:8 


...yi zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin dukkan ibada da 
gaskiya. 1 Timothawus 2:2 


... a cikin kowane abu shirye su rayu da gaskiya. 
Ibraniyawa 13:18 


Wanda ya ce, Na san shi, amma bai kiyaye dokokinsa ba, 
makaryaci ne, gaskiya kuwa ba ta cikinsa. Wane ne makaryaci, 

in ba wanda ya musanta cewa Yesu ne Almasihu ba? Shi magabcin 
Kristi ne, wanda yake musun Uba da Da. 1 YAHAYA 2:4,22 


Idan wani ya ce, Ina kaunar Allah, yana kuma ki dan'uwansa, 
makaryaci ne. Kuma muna da wannan doka daga gare shi, 
cewa mai kaunar Allah, ya kaunaci dan'uwansa kuma. 

1 YAHAYA 4:20-21 


Na ki wadanda suke kallon abin banza, Amma na dogara ga 
Ubangiji. Bari a rufe bakin makaryaci; Wadanda suke fadar 
abubuwa masu bankyama da girmankai ga masu adalci. 
ZAB 31:6,18 


Albarka ta tabbata ga mutumin da ya dogara ga Ubangiji, Ba ya 
girmama masu girmankai, ko masu bijire wa karya. ZAB 40:4 


Za a toshe bakin masu yin karya. Wanda ya aikata yaudara ba 
zai zauna a gidana ba, wanda ya yi karya ba zai tsaya a gabana 
ba. ZAB 63:11; 101:7 


Ka kawar mini da hanyar karya, Ka ba ni shari'arka da alheri. 
Ina kin karya, ina kin karya, amma ina kaunar shari'arka. 
Zabura 119:29,163 


Ka ceci raina, ya Ubangiji, daga makaryata lebuna, da kuma 
makaryaci harshe. ZAB 120:2 


Wadannan abubuwa shida ne Ubangiji ya ki: I, bakwai abin 
kyama ne a gare shi: Kirar girman kai, harshe makaryaci, 

da hannun masu zubar da jinin marasa laifi, Zuciya mai kirkira 
mugun tunani, kafafu masu saurin gudu zuwa ga mugunta, 
Karya ce. Shaida mai fadin karya, da mai shuka fitina tsakanin 
'yan'uwa. MAG 6:16-19 


Wanda ya boye kiyayya da lebuna na karya, wanda kuma ya 
fadi barna, wawa ne. A cikin yawan kalmomi babu laifi zunubi, 
amma wanda ya kame bakinsa yana da hikima. Harshen adalai 
kamar zababben azurfa ne, Zuciyar mugaye kadan ce. 

MAG 10:18-20 


Tunanin adalai gaskiya ne, amma shawarar mugaye yaudara ce. 
Mai fadar gaskiya yakan bayyana adalci, amma mashaidi karya 
yaudara. Akwai mai magana kamar hujin takobi, amma harshen 
masu hikima lafiya ne. Lebun gaskiya za su kahu har abada, 
amma harshen karya na dan lokaci ne. yaudara tana cikin zuciyar 
masu tunanin mugunta, amma ga masu ba da shawara a zaman 
lafiya farin ciki ne. Ba abin da zai faru da adalai, amma mugaye 
za su cika da mugunta. Ubangiji yana kyamar lebuna masu karya, 
amma wadanda suke aikata gaskiya abin farin ciki ne. 

MAG 12:5,17-22 


Adali yana kin karya, amma mugun mutum abin kyama ne, 
yakan sha kunya. MAG 13:5 


Amintaccen mashaidi ba zai yi karya ba, amma mashaidi karya 
yakan fadi karya. Hikimar mai hankali ita ce fahimtar tafarkunsa, 
amma wauta yaudara ce. Mashaidi na gaskiya yakan ceci rayuka, 
amma makaryaci ya fadi karya. MAG 14:5,8,25 


Mai aikata mugunta yakan kula da lebunansa na karya. 
Makaryaci kuwa yakan kasa kunne ga mugun harshe. 
Kyakkyawar magana ba ta zama wawa ba, balle makaryaci dan 
sarki. MAG 17:4,7 


Gara matalauci da ke tafiya da amincinsa, Da mai muguwar 
magana da wawa. Ba za a hukunta mai shaidar karya ba, kuma 
mai yin karya ba zai tsere ba. Ba za a hukunta mai shaidar zur ba, 
kuma mai yin karya zai mutu. Burin mutum alherinsa ne, talaka 
kuma ya fi makaryaci kyau. Karin Magana 19:1,5,9,22 


Gurasar yaudara tana da dadi ga mutum; Amma daga baya 
bakinsa zai cika da tsakuwa. MAG 20:17 


Samun dukiya da harshen makaryaci, banza ne da ake watsawa 
masu neman mutuwa. MAG 21:6 


Wanda ya ki yakan yi barna da lebunansa, Yakan sa yaudara 

a cikinsa. Sa'ad da ya yi magana mai kyau, kada ku gaskata shi, 
gama akwai abubuwan bankyama guda bakwai a zuciyarsa. 
Wanda aka rufe kiyayyarsa da yaudara, muguntarsa za ta 
bayyana a gaban dukan jama'a. Duk wanda ya haka rami zai fādi 
a ciki, wanda kuma ya mirgina dutse zai komo a kansa. Harshe 
makaryaci yana kin wadanda suke fama da shi. Baki mai rairayi 
yakan yi lalata. MAG 26:24-28 


Kada a ce da shi mai yawan radadi, kada kuma ka yi kwanto 
da harshenka, gama mugun kunya yana kan barawo, mugun 
hukunci kuma a kan harshe biyu. MAZI 5:14 


